





(ચિત્ાકદર 
પરિતોષ સેન 
પૂર્ગન્દુ પત્રી 
સમીર મંડલ 
પ્રાગબેશ મૈતી 
બિશ્વપતિ મૈત્રી 
ચંદન રુદ્ર 

હેમેન દત્ત 

તપતી પૌલ 
જ્યોતિષ દત્ત ગુપ્ત 


158187૫ : 8 1-237-1514-5 


1996 [રાક 1918) 

છ રેખા અને યતીશ અગરવાલ, 

ગુજરાતી અનુવાદ છી નેશનલ.બુાક ટ્રસ્ટ, ઇઈન્ડયા 
રૂ.13.5૦0% ૫ 
"3૦ :૬૦1-% ૦? 421૦ ૦0ત («૪ટ૮/7ત્ટ7ત્ટદ2ટ? 
નિયામક, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ઇન્ડિયા, એ-ડ, 

ગ્રીન પાર્ક, નવી દિલ્હી - 110019 દ્દારા પ્રકાશિત 


નહેરુ બાલ-પુસ્તકાલય 


કથા. લોહીની. 


રેપખ્ખદ અને. યતીશ. અ.ગરવાલ 


ચિત્રો 
નેબુટ્ટ કાર્યશિનિર, ક્લક્તા, 19853 
અનુવાદક 
હરિવદન. દેસપ્ઇ 





ન નન 


નેશન.લ. બક ટ્રસ્ટ, ઈઇન્ડિય. 
































અખનપુર ગામમાં સુધા નામની એક દસ વર્ષની છોકરી રહેતી હતી. 

એક દ્વિસ સુધા લેશન કરતી હતી ત્યારે તેની પેન્સિલની અણી તૂર્ટી ગઇ. 
તેણે બ્લેડ કાઢીને પેન્સિલની અણી કાઢવાનું શરૂ ર્ક્યું. એ જ સમયે એની બહેનપાણીએ 
એને બોલાવતાં બ્લેડ સરકી ગઇ અને તેની આંગળીમાં કાપો પડયો. તેની 


ક 





આંગળીઓમાંથી લોહી નીકળવ! માંડયું. સૂષધા ગભરાઇ ગઈ અને બૂમ પાડી ઊઠી, 
“ મમ્મી, મમ્મી, લોહી ! ” 

સુધાની મમ્મી તુરત જ રસોડામાંથી બહાર આવી. તેની દીકરીની આંગળી સાફ કરી 
પાટો બાંધ્યો. લોહી નીક્ળતું બંધ થઇ ગયું પણ સુધા દુ:ખને લીધે હજુ ડૂસકાં ભરતી 
હતી. તેની મમ્મીએ તેને આશ્વાસન આપ્યું અને ક્ક્ષું, “ સૃધા,તું તો બહાદુર છોકરી છે, 
ર્ડીશ નહિ. અણીદાર વસ્તુ વાપરતી વખતે તારે ધ્યાન રાખવું જોઇએ. “ પછી એનું 
ધ્યાન બીજે વાળવા એણે ક્ક્યું, “જો તું તારું લેસન જલદી પૂરું કરીશ તો હું તને લોહીની વાત 
ક્હીશ.” 











સુષાએ એનું લેસન પુરું ક્યું અને એની મમ્મીની સાડી ખેંચી ! એની મમ્મી 
પડી અને ક્ક્યું, “ હું મારી વાત શ્‌ કરું 
છે કે કેમ તે જોઇએ. 
“ પહ જેમ વહે ૫૪ ૪/0 નહે 
સફરજન જેવું રજી ૫ણ સફરજન નહે 


એ જ%%૧નનો જયો, ૫ણ મોતે જ૧ન નહિ 
અંઠષુ?” 


હસી 
એ પહેલાં તું આ ઉખાણાનો જવાબ આપી શકે 


સુધાએ બહુ જ વિચાર કર્યો પણ જવાબ શોધી શકી નહિ. સુધાની મમ્મી એની વહારે 
આવી. “ હું તને જવાબ મપ્ટે સહેજ ખ્યાલ આપું ૬$ં. તને ઇજા થાય છે ત્યારે આ લાલ 
પ્રવાહી બહાર આવે છે. તેનું નામ ...... ” સુધાની મમ્મી જવાબ મેળવવાની અપેક્ષાએ 
વચ્ચે જ અટકી ગઇ. 

“ હા, હા, હું જાણું ૬ું...લોહી,” સુધાએ તુરત જવાબ. આપ્યો. 

“ સરસ, બહુ જ સરસ,” તેની મમ્મીએ ક્કહ્રું, અને હવે હું તને એના વિષે બધું જ 
જણાવીશ. 

 સુધાએ પૂછ્યું, “ મમ્મી, લોહી લાલ કેમ હોય છે ? ” 

સુધાની મમ્મી હસી પડી અને બોલી, “ આટલી બધી ઉતાવળી ના થઇશ. હું તને 
બધું જ ક્હીશ. પણ પહેલાં લોહી શું છે એ આપણે સમજી લઇએ. લોહી પાણીની માફક 
વહેતું હોવા ઇક્તાં એ પાણી કરતાં ખરેખર તો તેનું બંધારણ વધારે જટૅલ છે. તે બે 
તત્ત્વોનું બનેલું છે એક પ્લાઝમા (રક્તરસ) જે પ્રવાહી છે અને જુદા જુદા પ્રકારના 
અસંખ્ય કોષો. આ કોષો રક્તરસમાં તરતા હોય છે.” 





10 


અચાનક સુધાને એક પુસ્તકમાં વાંચેલી કોઇક વાત યાદ આવી. તેણે ઉત્સાહમાં આવી 
કશું, “ મતે ખબર છે, મને ખબર છે ! કેટલાક કોષો લાલ હોય છે અને બીજા કેટલાક 
સફેદ હોય છે અને તે બધા એટલા નાના હોય છે કે આપણે તેમને સુક્ષ્મદર્શક યંત્ર- 
(માઇક્રોસ્કોપ)થી જ જોઇ શકીએ.” 

“બહુ સુંદર સુધા !” તેની મમ્મીએ આનંદ્તિ થઈ ક્હ્રું. પણ રક્તરસમાં હજુ બીજા 
પ્રકારના કોષ પણ છે. તેઓને પ્લેટલેટ્સ ક્હેવામાં આવે છે. તેઓ નાની રાબીઓ જેવા 
ચપટા હોય છે અને તેઓને રંગ હોતો નથી. પાગ હું તને લાલ કોષો અંગે પહેલાં માહિતી * 
આપીશ. 

“ બાલુશાહી શું છે એ તને ખબર છે, ખરું ને ? ” તેણે પૂછ્યું. 

*જરૂર ખબર છે !' સૂધાએ જવાબ આપ્યો અને મોઢામાં પાણી લાવે એવી યાદથી 
તેની આંખ ચમકી ઊઠી. 

“ તો એ લાલ કોષ પાગ બરાબર બાલુશાહી જેવો જ ગોળ દેખાય ૪ પણ ફેર 
એટલો જ છે કે જાણે તેને બંને 
બાજુએથી અંદરની બાજુ દાબી દેવામાં 
આવ્યો હોય. લાલ કોષ એટલા નાના 
હોય છે કે તેમને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં 
હજાર ગાણા મોટા કરવામાં આવે ત્યારે; 
જ આપણે તેમને જોઇ શકીએ છીએ. 

સધા કાન એક્દમ સરવા કરીને 
સાંભળતી હતી, પણ લોહી લાલ કેમ 
હોય છે એવા એના પ્રશ્નનો એની 
મમ્મીએ જવાબ આપ્યો નહોતો. આથી 
તેણે ફરી એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. 





તેની મમ્મી પાસે જવાબ તૈયાર જ હતો. “લોહી લાલ હોય છે, કારાણ કે તેમાં લાલ 
કોષો બહુ વધારે હોય છે. લોહીના એક ટીપામાં આવા લાખો કોષો હોય છે. આ સંખ્યા 
પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને નાનાં બાળકોમાં જુદી જુદી હોય છે. પુખ્ત ઉમરના પૂરષોમાં લગભગ 
સાડા પાંચ કરોડ જેટલા લાલ કોષો હોય છે. નાનાં બાળકોમાં એનાથી પણ વધુ હોય છે, 
જ્યારે સ્ત્રીઓમાં બહુ ઓઇ હોય ઇ). તું નહીં માને પણ લોહીના એક ટીપામાં દિલ્હીની 
સમગ્ર વસ્તી કરતાં પણ વધુ લાલ કોષો હોય ઇછે. ” 





પણ સુધાને હજી સંતોષ ન હતો. “ મમ્મી, તું ક્હે છે કે લોહી લાલ કોષોને કારણે લાલ 
દેખાય છે પણ આ '્રેષો લાલ કેમ હોય છે એ તો તેં સમજાવ્યું જ નથ] ” 


“તેઓ તેમનામાં રહેલી એક વસ્તૃને કારણે લાલ હોય છે. આ વસ્તુનું નામ 
હીમોગ્લોબિન છુ” તેની મમ્મીએ ધીરજથી જણાવ્યું. સુધા, તારી સ્લેટ લાવ એટલે 
તને હું વધુ સમજાવું.” 


સુધા એના ઓરડામાં દોડી ગઇ અને તેની સ્લેટ તથા થોડા ચોક્ના ટુકડા લઈ તુરત 
પાછી ફરી. ્‌ 











તેની મમ્મીએ સ્લેટ લઇ જણાવ્યું, “ ધ્યાનથી સાંભળ, હીમોગ્લોબિન બે હિસ્સાનુ 
બનેલું છે-હીંમ અને ગ્લોબિન. આ બાબત વધુ સ્પષ્ટ કરવા હું તને એક આકૃતિ દોરી 
બતાવું. 

“ હીમોગ્લોબેનમાના લોહ ભાગ માટે હીમ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. અને બીજો 
ભાગ, ગ્લોબિન એક જાતનું પ્રોટીન છે. હીમોગ્લોબિનમાંનો લોહ ભાગ ફેફસાંમાંથી 
પ્રાણવાયુ લઈ'શરીરના બધા ભાગ સુધી પહોંચાડે છે. આ ઉપરાંત, તે કાર્બન ડાર્યક્સાઇડ 
ફેફસાંમાં લાવે છે જેથી તે બહાર કાઢી શકાય. 

સુધાએ સમજથી માથું ધુણાવ્યું અને કહ્યાં, “ આપણે જે હવા *વાસમાં લઈએ જીએ 
તે પ્રાણવાયુ છે અને જે હવા આપણે ઉંચ્છ્વાસમાં બહાર કાઢીએ છીએ તે કાર્બન 
ડાર્યૌક્સાઇડ છે.” 


”₹રસિ01૬'॥4 














“મ દિ 





સુધાની મમ્મીએ થોડી વાર બાદ પૂછ્યું, “ એનીમિયા (પાંડુરોગ) અય તને કઇ 


ખબર છે? ” 

સુધએ નકારમાં માથું ધુણાવ્યું. 

“ જો કોઈ વ્યક્તિમાં સામાન્ય રીતે જેટલું હીમોગ્લોબિન હોવું જોઈએ એના કરતાં 
ઓછું હીમોગ્લોબિન હોય તો તે પાંડુરોગથી પીડાઈઃ રહી છે એમ ક્હેવાય. ધણાં કારણોને 
લીધે આમ થઇ શકે છે. પણ આપણા દેશમાં આપાણા ખોરાકમાં બહુ ઓછાં લોહ અને 
પ્રજીવકો હોવાથી આવું થઈ શકે છે. ભારતમાં સામાન્ય રીતે લોકોમાં કૃમિ હોવાથી પણ 
લોહની અઇક્ત ઊભી થઈ શકે છે. કોઈ વ્યક્તિને ક્યા પ્રકારનો પાંડુરોગ છે તે શોધી કાઢવા 
તેના લાલ કોષોની તપાસ રૉંક્ટર સૂક્મદર્શક યંત્રમાં કરે છે,” તેની મમ્મીએ ક્્ું“અને તને 





એ ખબર છે કે આપણા રારીરમાંનો અડધો લોહ જથ્થો હીમોગ્લોબિન ઉત્પન્ન કરવામાં 
કામ આવે છે ? અને તને એ બાબતની ખબર છે ખરી. કે આપણું શરીર લોહ અને 
પ્રજીવકો 2 1 રીતે મેળવે છે ? ” તેની મમ્મીએ પૂછ્યું 

“ મને ખબર છે, મને ખબર છે,” સુધાએ તુરત જવાબ આપ્યો. “તે અમારા 
વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકમાં છે. આપણને ક્રેબી, પાલખ વગેરે જેવી લીલી શાક્ભાજીમાંથી 
લોહ અને પ્રજીવકે મળે છે તેમ જ ....” * 

“ ઇંડાં અને માંસમાંથી પણ,” તેની માએ વાક્ય પૂરું ક્યું.““જો આપણે આવો 
આહાર પૂરતા પ્રમાણમાં ના લઈએ તો આપાણામાં લોહ તત્ત્વ અને પ્રજીવક્ની અઇત 
ઊભી થાય અને લાલ કોષો ઓછા થતા જાય, તેમનું ક્દ બદલાય અને તેઓ ફિક્કા પડી 
જાય. આ ઉપરાંત, લાલ કોષોની આવરદા ફક્ત ચાર મહિનાઓની હોય છે અને ત્યાર બાદ 


થ્યો 





પાપે 
૪ 
પપ હું, 55. 





તેમનાં નાશ થાય છે અને નવા લાલ કોષો તેમનું સ્થાન લે છે. આ એ સતત ચાલતી 
પ્રક્રયા છે. આથી જ આપણે લોહ તત્ત્વો અને પ્રજીવકો લેવાનું હંમેશાં ચાલુ રાખવું 
જોઇએ.” 

સુધાએ પૂછ્યું, “ પણ મમ્મી, લાલ કોષો ક્યાં બને છે ? 

“ તને ખબર છે કે હાડકાંનો મધ્ય ભાગ પોલો હોય છે ?,હાંડકાંનો આ પોલો ભાગ 
તમામ પ્રકારના રક્ત કોષો ઉત્પન્ન કરવા માટેનું શરીરનું કારખાનું છે. તે હાડકાંની મજજાનું 
બનેલું હોય છે. 

“ બાળપણમાં રકત કોષો શરીરનાં તમામ હાડકાંમાં બનતા હોય છે અને હાડકાંની 
મજ્જામાં લાલ કેષ ઉત્પન્ન કરનારા ઘણા એકમો હોય છે. વીસ વર્ષની ઉમર થતાં જેકે 
આમાંનાં કેટલાંક કારખાનાં બંધ પડી જાય છે અને હાડકાંની મજ્જાનો ફક્ત. ૧/૪ ભાગ 
લાલ 'કોષો ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે બાકીનો પોણો ભાગ સફેદ કોષો અને પ્લેટલેટસ ઉત્પન્ન 


18 


કરે છે. બીજી રસદાયક હકીક્ત એ છે કે હાડકાંની મજ્જાનાં કારખાનાં જરૂરત પ્રમાણે 
ઉત્પાદનનો દર બદલી શકે છે.” 

સુધાને હાડકાંની મજજાનાં કારખાનાંની કાર્યક્ષમતાથી આશ્ચર્ય થયું, 

* મમ્મી, જ્યારે કોઇને ઇજા થાય છે ત્યારે લાલ લોહી બહાર આવે છે પણ રુઝાયા 
વગરના ઘામાંથી સફેદ પ્રવાહી બહાર આવે છે. એ રું છે ? ” સુધાએ પૂછ્યું. 

“ એ પરુ છે,” સુધાની મમ્મીએ સમજાવ્યું. 

“ પરુ મરેલા સફેદ કોષોનું બનેલું હોય છે. આ સફેદ કોષો બહાદુર સૈનિકો જેવા હોય છે 
અને દુશ્મન સામે લડતાં લડતાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપે છે, હકીક્તમાં આ કોષો 








રક્તરસમાં તરતા હોય છે અને બાહ્ય આક્રમણ થતાં જ આપાગા શરીરમાં બચાવ અર્થે 
દોડી આવે છે.” 
“ આ કામગીરી તેઓ કેવી રીતે બજાવે છે ? ” સુધાએ પૂછ્યું. 


“ કોઇને ઇજા થાય છે ત્યારે શું બને છે ? તમામ પ્રકારના જીવજંતુઓ અતે ધૂળના 
રજક્ણો શરીર ઉપર આક્રમણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે સફેદ કોષો તેમને મારી ભગાવવા 
બહાર પડે છે અને પરુના સ્વરૂપંમાં આપણને દેખાય છે.” 

તેણે વધુમાં ક્ક્રું, “ આ કોષો લાલ કોષો કરતાં મોટા હોય છે. હકીક્તમાં તેમાંના કેટલાક 
તો લાલ કોષોના ક્દ કરતાં મોટા હોય છે.” તેણે વિવિધ સફેદ કોષોની આકૃતિ સ્લેટમાં દોરી. 
“ તને ખબર છે કે આપણા લોહીમાં લાલ કોષો કરતાં સફેદ કોષો ધણા ઓછા છે ? નાના 
બાળક્ના લોહીના એક ટીપામાં સામાન્ય રીતે દસ હજાર સફેદ કોષો હોય છે. ઉંમર 
વધવાની સાથે આ સંખ્યા ઘટતી જાય છે. પુખ્ત ઉમરની વ્યક્તિમાં આવા કોષો સામાન્ય 
રીતે ૪,૦૦૦થી ૧૧,૦૦૦ જેટલા હોય છે. આ ઉપરાંત, સફેદ કોષો બધા એક્સરખા હોતા 
નથી. સફેદ કોષો પાંચ પ્રકારના હોય છે. આમાંના દરેક વિવિધ રોગો સામે લડવામાં 
પોતાનો ભાગ ભજવે છે. 

“ મે તને શરૂઆતમાં જણાવ્યું; તેણે આગળ ચલાવતાં ક્યું કે “ રતકસમાં પ્લેટલેટ્સ 
નામે ઓળખાતા અન્ય પ્રકારના કોષ હોય છે. જ્યારે આપણને ઇજા થાય છે ત્યારે લોહી 
વહેતું અટકાવવામાં તેઓ મદદ કરે છે.” 

સુધાએ અધવચ્ચે પૂછ્યું, “ મમ્મી, લોહી વહેતું કેવી રીતે બંધં થાય છે ?” તેની 
મમ્મીએ ક્ક્ું, “ હું તને તે અંગે પાછળથી જણાવીશ. મને પહેલાં રક્તરસની વાત પૂરી 
કરી લેવા દે. રક્તરસ શું છે એની તને ખબર છે ? 

સુધાએ નકારમાં ડોકું ધુણાવ્યું. 

તેની મમ્મીએ આગળ કહ્યું, “રકતરસ લોહીમાંનો પ્રવાહી અંશ છે. આ અંશમાં 
લોહીના કોષો રહે છે અને શરીરના તમામ ભાગોમાં વહેતા રહે છે. તે ફ્ક્કિં પીળા રંગનું 
ચીકણું પ્રવાહી છે અને કોષો ઉપરાંત તેમાં વિવિધ પ્રકારનાં પ્રોટીન પણ હોય છે. પ્રોટીન શું 
છે એની ખબર છે ? ” 

20 





-- 
# 





સુધાએ પોતાના હાથ ઊંચા નીચા કસ્તાં જણાવ્યું, “ તે આપણા સ્નાયુ બનાવે છે.” 

તેની મમ્મી હસી પડી અને બોલી, “ આપણા રક્તરસમાં ત્રણ જાતનાં પ્રોટીન હોય 
“છે. એલ્બુમિન, ગ્લોબુલિન અને જિંબ્રનોજીન. એલ્બુલિન લોહીમાંનાં વિવિધ તત્ત્વોને વહન 
કરવામાં મુખ્યત્વે મદદ કરે છે. ગ્લોબુલિન ચેપ સામે લડવામાં આપણને મદદ કરે છે. ” 
સહેજ અટકીને એણે આગળ ચલાવ્યું, અને હવે તારા પ્રશ્નનો જવાબ, સુધા, ફિબ્રિનોજીન 
પ્લેટલેટ્સની મદદથી લોહી ગંઠાવાનું કામ કરે છે. તેં કરોળિયાનું જાળું જોયું છ? જ્યારે 
શરીરમાંથી કોઈ જગ્યાએ લોહી નીકળે છે ત્યારે ફિબ્રિનોજીન કરોળિયાની ગાઢ રીતે 
વણાયેલી જાળની જેમ ઝીણી જાળ બનાવે છે અને જેમ કરોળિયો જાળમાં ખોરાક માટે 
જીવજંતુને ફસાવે છે તેમ આ કિબ્રિનની જાળ રક્તકેષોને ફસાવે છે. આ રીતે ચામડીમાં 
થયેલો ઇદ સંધાઇ જાય છે અને લોહી નીકળતું બંધ થાય છે. ત્યાર બાદ આનો ગદો 
બને છે જે એકાદ દ્વિસ બાદ મજબૂત થાય છે અને પોપર્ડી બને છે. તુરત જ આ 
. પોપડા નીચે નવી ચામડી આવે છે અને કાપો પુરાઇ જાય ઇં. 

દીવાલ ઉપરની ઘડિયાળમાં આઠના ટકોરા પડયા, “ ઓ, બાપ રે !” સુધાની મા 
બોલી ઊઠી. 

“ આટલું મોડું થયું છે એની તો મને ખબર જ ન પડી. તારે હજુ જમવાનું બાકી છે.. 
આવતી કાલે તું શાળાએથી પાછી ફરે ત્યારે હું લોહી વિષે વધુ જણાવીશ.” 


22 


1. 


બીજે દ્વિસે સાંજે સુધા લેસન પતાવી મમ્મીની શોધમાં નીકળી. તેની મમ્મી એક 
ચોપડી વાંચતી હતી. સુધા તેની આગળ અપેક્ષાના ભાવ સાથે ઊભી રહી. 
“તારું લેભન પતી ગયું ?” સુધાની મમ્મીએ પૂં. 


“ હા, વળી, ” સુષધાએ જવાબ 
આપ્યો અને ઉમેર્યું, “લોહી જીવનનો 
આધાર કેવી રીતે છે ? ” 

“ આજે તને એ અંગે ક્હેવાનો 
મારો વિચાર હતો” તેની મમ્મીએ 
કહું. અને તેણે શરૂ ક્યું, “ આપણા 
શરીરનો પ્રત્યેક ભાગ જીવંત રહેવાં . 
માટે રક્ત-પ્રવાહ ઉપર આધાર 
'રાખે છે. જો આ પ્રવાહ બંધ થઇ 
જાય તો કોષો કામ કરતા અટકી 
જાય અને પછી શરીર પાગ કામ 
કરતું બંધ પડી જાય. ” 

પછી સુધાએ પૂદ્ક્યું, “ મમ્મી, 
આપણે જો એક જ સ્થિતિમાં 
લાંબો સમય સુધી બેસીએ તો જે 
અંગ ઉપર દબાણ આવે તે જાણે 
ખોટું પડી ગયા/જેવું થઇ જાય છે. 
આવું કેમ થતું હશે ?” તેની 
મમ્મીએ જવાબ આપ્યો, 

“ એ અંગમાંથી પસાર થતા 
લોહીનો પ્રવાહ ઘણો ઓછો થઇ 
જવાથી એ અંગ ખોટા જેવું થઇ 
જાય છે. આપણા શરીરમાં એક પંપ 
હોય છે જે તેના જુદા જુદા ભાગોમાં 
લોહી મોક્લી આપે છે. એનું નામ શું 
હરો એ તને ખબર છે ?” 

24 ઝુ 





તેની મમ્મ ઝૂક્ષ, “ કમમાં, એન્‌ “.- હદય છે,ખરું ને ?” સુધાએ અચકાતાં અચકાતાં 
જવાબ અ।-વો. 
“બરાબર, પહેલે “| યડકે સચ જવ:બ અયો; તેની મમ્મી હસી પડી અને જવાબ 
આપ્યો.“હા, હૃદય શરીરન! ખૂબ દરૂ! અવયવોને લોહી મોક્લી આપે છે. ” 
“ પણ મમ્મી, હદય કેવી રીતે કામ કરે છે ? સુધ:એ પૂછ્યું. 
સધ!ની મમ્મીએ ખૂલાસો કર્યો, “ હકીક્તમ!, હૃદય બે પંપનું બનેલું હોય ઈ : એક પંપ ફેફસાં 
દ્રારા લોહી મોક્લે છે, જ્યારે બીજો 


પંપ બાકીના શરીર દ્રારા લોહીમોક્લે 

1 છે). ફેફસાંમાં કાર્બન 

ય ન વ ડાર્યીકસાઇડવાળું ભૂરું લોહી સ્વચ્છ 

ટ 8૨% “21 36.51. ' થાય છે અને એમાંથી લાલ રંગનું 
"3115 ન | અને પ્રાણવાયુ સાથેનું સારું લોહી 


દ મડ 1: 6 કેકેમ 
જસે ઝેર 
ર, ક હદે. 


. પ 51312402 


ફેફસાંમાંથી બહાર આવે છે. આની 
શોધ મહાન અંગ્રેજ તબીબી- 
વિજ્ઞાની વિલિયમ છાર્વીએ કરી હતી. 
હાર્વ ચાર્લ્સ પહેલાનો રાજવેદ હતો. 
લોહીના ભ્મણ વિષે વિગતવાર 
સંશોધન કરનાર એ સૌથી પહેલો 
ડતો. નાનાં પ્રાણીઓની છાતી ચીરી 
અને હૃદય કેવી રીતે કામ કરે છે એ 
ખરેખર જોનાર હાર્વે સૌપ્રથમ 
[વેજ્ઞાની હતો. એણે ધ્યાનપૂર્વક જોયું 
કે હૃદય ધબકે છે, અટકે છે... અને 
આ રીતે ઘટનાક#મ ચાલ્યા કરે છે. 





25 


એણે પોતાનાં તારણો ઉપરથી 
*ડીવંત પ્રાણીઓમાં હદય અને 
લોહીનું હલન-ચલન? એ અંગે 
“*શરીરરચના શાસ્ત્રીય નિબંધ? 
નામની બોંતેર પાનાંની એક પુસ્તિકા 
લખી. સુધાની. મમ્મીએ હાર્વેની 
પુસ્તિકામાંથી ઉતારો આપતાં કહ્યું. 
“ હૃદય પોલું અંગ છે અને એ 
જ્યારે સંકોચાય છે ત્યારે લોહીને 
ધકેલે છે. આવા સંકોચન દરમ્યાન 
એ કિક્કું પડી જાય. છે. એ જંપી 
ગયું હોય છે ત્યારે એમાં લોહી 
ભરાય છે' અને એ લાલ જણાય છે. 
હૃદય એક કુદરતી પંપ ઇ. 

#* હાર્વએ એવો અંદાજ મૂક્યો હતો 
કે હૃદય દર મિનિટ આશરે પાંચ લિટર 
લોહી મોક્લે છછે. ” 

“ પણ હદય લોહીને કયાં 
મોકલે છે ?” સુધાએ અધવચ્ચે 
પૂછ્યું. 

સૃધાની મમ્માએ જણાવ્યું, 
ઘણા પ્રયોગો ક્યાય પછી હાર્વએ 
એવું તારણ કાઢયું કે લોહીને શરીરની 
બહાર ફેંકી દેવામાં આવતું નથી. 
પણ લોહીને બંધ પદ્ધતિ ડ્રારા 
શરીરમાં મોક્લવામાં આવે છે. ?” 


26 





એણે વધુમાં જણાવ્યું, “ એ મહત્ત્વની શોધ હતી અને દુનિયાભરમાંથી વિજ્ઞાનીઓ એ 
જાતે જોવા માટે આવ્યા હતા.” 

“ તારું હૃદય કામ કરે છે એ જોવાની તારી ઇચ્છા હોવ તો તારી ઇાતીની ડાબી 
બાજુએ તારી હથેળી સહેજ મૂકી જો. હા, હા. બરાબર ત્યાં જ. ?' 





“ સ્ટેથોસ્કોપ શું છે એ તું જાણે છે ? તેં દાક્તરને એગ્ન કમ જે જૂંગ”ીઓ 
ખોસતાં અને તારી છાતી ઉપર બધે ચક્તું ફેરવતાં જોય ૬૨? વાર્‌, સ2ય:સ-.પય. રષ તારા 
હૃદયના ધબકારા ખૂબ સ્પષ્ટતાથી સૉભળી શકે છે. ર્લ્ય ધબ ધ”-- ૭“ બડ થયા 
કરે છે.... ફરી વાર આપાગે દાક્તરને ત્યાં જઇફૂ ત: તેરમો ત. ૬ર સભદવા દે 
એમ આપગે તેમને ક્હીશું. ” તેણે થોડી વાર રહન ર... ૨૯. * ગને કેકેટની 
રમત રમ્યા પછી અથવા બીજી એવી કોઇ જોરદાર ક્સ:- --. પદર દદ ડઝ ઝડપથી 
ધક્ધક ધબકે છે. ” 

“શા માટે? ” 

“ કેમ કે એને ઘણું વધુ કામ કરવાનું હોય છે, ” એની મમ્મીએ જવ:ઞ આપ્યો. 

* તું કેટલી જોરાવર છે તે ચાલ આપણે જોઇએ. તારી મયૂર્ક બંધ કર અને ઉધાડ. 
આમ ક્યો કર.” 

સુધાએ તો ઉત્સાહપૂર્વક આમ કરવું શરૂ કરી દીધું, મણ પાંચ મિનિટ પછી તેણે ફાસ્યાદ 
કરી, “ મમ્મી, હું થાકી ગઇ.” 

“ આટલી જલદી ? ” એની મમ્મીએ હસતાં હસતા ક્હ્રુ, “ તારા હૃદયને તારાથા 
ખૂબ શરમાવું પડશે. તારું હૃદ્ય ક્ટલું મજબૂત છે એ તું જાણે છે ? વારુ પહેલી વાત એ કે 
તે આપણા શરીરમાંના સૌથી મજબૂત સ્નાયુઓનું બનેલું છે. દર મિનિટે એ બૌતેર વખત 
ધબકે છે એટલે દ્વિસમાં ક્ટલી વખત ? ” 

“ ઓ મમ્મી ! આટલો મોટો ગુણાકાર કરતાં તો મને નહિ આવડે,” સધાએ ક્યું. 

“ બહુ સારું બહુ સારું. હું તને ક્હું છું. રોજ એ એક લાખ વખત અને વરસે દહાડૅ 
ચાળીસ કરોડ વખત ધબકે છે,” તેની મમ્મીએ ક્ક્ષું. “ અને તું જાણે છે કે એ ક્દીયે રજા 
ભોગવતું નથી.” 

સુધા આશ્ચર્યચક્તિ થઈ ગઇ. “ હૃદય ખરેખર કામનું છે, ” તેણે કહ્યું, “ અને તું ક્હે છે 
કે એ ક્યારેય આરામ લેતું નથી ? એને થાક લાગતો નથી ?” ર 


17 


28 





સુધાની મમ્મીએ જવાબ દીધો, “એ થાકી જાય છે, અને એ આરામ પણ કરે છે, 
પરંતુ સેકંડના એક અંશ જેટલો જ. છકીક્તમાં એક સેકંડના ફક્ત પચીસમા અંશ જેટલો 
અને તે પણ એમાં જ્યારે લોહી ભરાય છે ત્યારે બે ધબકારા વચ્ચે આરામ કરી લે છે 
જેથી એ ફરીથી એની ફરજ બજાવી શકે.” » 

એવી મમ્મીએ વધુમા ક્દ્ું, “ આપાગું હૃધ્ય ખરેખર કેટલું કામ કરે છે તે 
તું જાણે છે ?” 

આપણા હદયને એટલું કામ કરવું પડે છે જેટલું કામ આપણે ચાર ક્લોગ્રામ વજન દર 
મિનિટે બે વખત એક મીટરની ઊંચાઇએ ઊંચક્વા માટે કરવું પડે. અને તેણે આ કામ 
આપણી જિંદગીભર સતત કરવું પડે છે. 





'આટલું બધું કામ કરી શકે એ માટે હૃદય અતિ મજબૂત હોય છે. તે શરીરના સૌથ. 
મજબૂત સ્નાયુઓનું બનેલું છે એટલું જ નહીં, પણ એ ખૂબ ખાસ પ્રકારનો સ્નાયુ ધરાવે 
' છે , જે ક્દરતે જાણે એને માટે જ બનાવ્યો હોય એમ લાગે છે. એને કાર્ડ્યાક (હૃદયનો ) 
સ્નાયુ ક્હે છે. આ સ્નાયુને ક્દી થાક લાગતો નથી . '' સુધાની મમ્મીએ સમજાવ્યું. 

લોહી એક વાર હૃદયમાંથી નીકળ્યા પછી ક્યાં જાય છે એ હવે આપણે જોઇએ. 
સુધા, તારી સ્લેટ અને રંગીન ચાક લાવ. 

તેની મમ્મીએ માનવ શરીર અને રક્ત અભિસરણ પદ્ધતિની આકૃતિ જલદી 
દોરી કાઢી. 

તેણે આકૃતિના મધ્યભાગ તરફ આંગળી ચીંધતાં ક્ક્રું, “ અહીંયાં હૃદય દેઇ” ઉપરથી 
આંગળી ખસેડતાં તેણે ક્ક્ું, “ આ લીટી શરીરના બધા ભાગોમાંથી જે મુખ્ય નળી લોહી 
લઇ જાય છે તે દર્શાવે છે. આ મુખ્ય નળી ધમની નામની નાની નળીઓમાં વહેંચાયેલી 
છે. આપણી રક્ત અભિસરણ પદ્ધતિનો મુખ્ય આશય શરીરના દરેક કોષને પ્રાણવાયુ 
પહોંચાડવાનો છે. આ કામ ધમનીઓ કરે છે. તને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે મગજના 
કોષો પ્રાણવાયુ વિના પાંચ મિનિટ કરતાં વધુ સમય જીવતા રહી શકે તેમ નથી. અને તું એ 
જાગે છે કે આપણા સમગ્ર શરીરની કામગીરીનું સંકલન મગજ કર છે ? આ સંયોજકરૂપી 
મગજ કામ કરતું બંધ પડી જાય તો શું થાય એનો તને ખ્યાલ છે ? શું કરવું એની શરીરને 
ખબર નહીં પડે. બીજા શબ્દોમાં ક્હીએ તો બધા અવયવો કામ કરતા અટકી જરો. 

“ પણ ક્ેષોને પ્રાણવાયુની શા માટે જરૂર પડે છે, મમ્મી ?” સુધાએ પૂછ્યું. 

શરીરને કોઇ પણ પ્રકારનું કામ કરવા માટે બળતણ તર્રીકે પ્રાણવાયુની જરૂર પડે છે. 
લાલ રક્ત ક્રેષો કામ કરનારા કોષોને પ્રાણવાયુ પૂરો પાડે છે, કોષો પ્રાણવાયુને વાપરી નાખે : 
ઝે અને ક્ચરા તર્રીકે કાર્બન ડાર્યીકસાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે. શિરા નામે ઓળખાતી 
નળીઓની બીજી હારમાળા આ કાર્બન ડાર્યીકસાઇડ હૃદયને પહોંચાડે છે. 

“ પણ મમ્મી, હૃદયમાં કાર્બન ડાર્ધીકસાઇડવાળું લોહી અને પ્રાણવાયુવાળું લોહી 
એક્બાજાની આટલું બધું પાસે હોય ત્યારે એમનું મિશ્રણ થઇ જતું અટકાવી શકાય ખરું? ” 

31 





“ હા, જરૂર ! હૃદયના જમણા અને ડાબા ખાના વચ્ચે એક મજબૂત જાડી પડદી હોય 
છે, જે કાર્બન ડાર્યીંકસાઇડવાળા અને પ્રાણવાયુવાળ। લોહીનું મિશ્રણ થતું અટકાવે છે. 
બને છે એવું કે શરીરના વિવિધ ભાગોમાંનું કાર્બન ડાર્યોક્સાઈડવાળું લોહી શિરા દ્વારા 
હૃદયની જમણી બાજુના ભાગોમાં દાખલ થાય છે અને તેને ફેફસાંમાં ધક્લવામાં આવે છે 
જ્યાં એ શુદ્ધ બને છે. પ્રાણવાયુવાળું આ લોહી પછી હૃદયની ડાબી બાજુ પ્રવેશો છે 
જ્યાંથી એને ધમનીઓ દ્રારા શરીરના વિવિધ ભાગોમાં મોકલવામાં આવે છે.” 

તેણે વધુમાં ક્ક્રું, “ આ ઉપરાંત, વાલ્વ નામનાં મજબૂત બારણાં હૃદયનું રક્ષણ કરે છે. 
આ બારણાં એક જ દિશામાં ઊઘડે છે અને લોહી પણ એ જ દિદિમાં વહે છે.” 

“ એ કદીયે પાછું વહેતું નથી શું ? ” સુધાએ પૂધ્યું. 

“ લાંબા સમય સુધી આપણે એક સ્થિતિમાં ઊભા રહીએ તો જ એ પાછું વહે છે. 
ત્યારે લોહી પાછું વહી શિરાઓમાં એકઠું થવા લાગે છે. તું જ્યારે શાળામાં ક્વાયત કરતી 
હોય છે ત્યારે કેટલીક વાર આમ બને છે. આવે વખતે તારે ફક્ત તારી સ્થિતિ બદલવાની 





હોય છે. એટ્લે જ તૉ પોલીસ જેવા લાંબો વખત સુધી ઊભા રહેનારાઓની શિરાઓ સૂજી 
જતી હોય છે, લોહી જામી જવાથી તેમના પગોની શિરાઓ સૂજી જાય છે એ સહેલાઈથી 
જોઈ શકાય છે. ધોબી ફરી વાર આવે ત્યારે એને ધ્યાનપૂર્વક જોજે એ તને જણાશે કે એનેઃ 
પણ આ તક્લીફ છે.” 

સુધાએ પૂછ્યું, “ મમ્મી, હૃદયમાંથી લોહી નીચે છેક પગ સુધી કેવી રીતે વહે છે એ 
તો જાણે હું સમજી શકું છું પાણ એ માથામાં કેવી રીતે પહોંચી જાય છે? ” 

એની મમ્મીએ ક્હ્યું, “ એ તો બહુ સહેલું છે. હૃદય લોહીને ખૂબ જોરથી ધકેલે છે અને 
લોહી એક જ દિશામાં વહેતું હોઇ આ ધક્કો એને શરીરના બધા ભાગોમાં લઇ જાય છે. ”” 

સુધા આ કામગીરીથી આશ્ચર્યચક્તિ થઇ. તે કેવી સુયોજિત છે ! 

ફરી વાર હઘ્યની વાત કરીએ. “હદય પંપ તરરીકે મુખ્ય અંગ છે તેમ ઇત્તાં એને બીજા 
સ્નાયુઓની મદદ મળે છે એ બાબત યાદ રાખવી ઘટે. આ સ્નાયુઓ લોહીના 
અભિસરણને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.” 

“ હૃદય કોક વાર બરાબર રીતે કામ ન કરે એવું ન બને ?'સુધાએ પૂછ્યું, 

“ હા, સાચે જ બને. માંદગી દરમ્યાન આવું બને છે,” એની મમ્મીએ જવાબ આપ્યો. 

' પણ આપણેકેવી રીતે જાણીએ કે શરીરમાં કશી ખરાબી છે ? 

* ત્રણ રીતે : સ્ટેથોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને, નાડી જોઇને ( દાક્તરો કાંડા ઉપર 
ખેમની આંગળીઓ મૂકીનેઃ આમ કરે છે ) અને ત્રીજી રીત - લોહીનું દબાણ માપીને . 
આ માટે એક સાધન આવે છે જેના ચંદા ઉપર લોહીના દબાણનો નિર્દેશ મળે છે.” 

“ લોહીનું દબાણ ખરેખર શું છે ? ” સુધાએ પૂછયું. 

“ હદય. જે દબાણથી ધમનીઓમાં લોહી ધકેલે છે તેને લોહીનું દબાણ ક્હે છે. 
હકીક્તમાં, બે જાતનાં દબાણો હોય છ : એક, જ્યારે હઘ્ય સંકોચાય છે ત્યારે થતું દબાણ 

અને બીજું જ્યારે એ આરામ કરતું હોય ત્યારે થતું દબાણ. 
 થ તને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આપાગું લોહી એક જ અભિસરણમાં એક લાખ 
ઓગણીસ હજાર ક્લોમીટરનું અંતર કાપે છે । અને ધમનીઓમાં આ અંતર ક્લાક્ના ૬૫ 


૩4 


ક્લિમીટરથી વધુ ઝડપે કાપે છે. રસ્તા ઉપર દોડતી આપાણી મોટરકાર કરતાં પાણ આ વધુ 
ઝડપી છે.” 
' સુધાને આ વાત અંગે વિશ્વાસ ન બેઠો. 

તેની મમ્મીએ આગળ ચલાવ્યું, “ મૅ તને વિવિધ જાતના લોહીના કોષો વિષે વાત કરી 

હતી તે કોષો તને યાદ છે ? ” 
“ લાલ કોષો, સફેદ કોષો અને પ્લેટ્લેટ્સ, ” સુધા બોલી ગઇ. 

*તો તારે એ પણ યાદ રાખવું જોઇએ કે લાલ કોવોમાં જે હીમોગ્લોબિન છે તે 
પ્રાણવાયુ ધરાવે છે. 

'આ ઉપરાંત આપાગા શરીરમાં બીજું એક મહત્ત્વનું પ્રવાહી છે એને લિમ્ફ ક્હે છે. એ 
લગભગ રકતરસ જેવું જ હોઇ એને લોહી સાથે ગાઢ સંબંધ છે. 

તેની મમ્મીએ શ્વાસ ખાધો. સુધા અધીરી થઇ હોય એમ લાગતી હતી, કેમ કે એ 
બીજો પ્રશ્ન પૂછવા માગતી હતી. તેને હવે તક જણાતાં પ્રશ્ન ક્યો, “ મમ્મી, આપણું 
લોહી પ્રાણવાયુ પહોંચાડે છે. ઉપરાંત બીજું કંઇ પહોંચાડે છે ? ” 

એની માએ એક પળ વિચાર કર્યો અને પછી જવાબ આપ્યો, “ હાસ્તો. એ રીતે એક 
ટીકડી લેવાથી માધુ દુખતું હોય અથવા પગમાં દરદ થતું હોય તો તે મટે છે. રક્તનો 
પ્રવાહ આ દવાને જરૂરી સ્થળે પહોંચાડે છે.” 

તેણે વધુમાં જણાવ્યું, “ યાદ રાખ કે નિયમિત કસરત લોહીના ભ્રમાણને મદ દ કરે છે. 
અને તું તારા પપ્પાને સિગરેટ પીતાં અથવા પાનમાં તમાકુ ખાતાં જૂએ તો તું એમને 
ક્હેજે કે એનાથી હૃદયરોગનો હુમલો આવી શકે છે. એ મારું તો સાંભળતા જ નથી ! ” 

“ હૃદયરોગનો હુમલો ? ” 

“ હૃદયરોગનો હુમલોઃ થાય એટલે હૃદયના એક ભાગને પ્રાણવાયુ મળતો નથી અને 
તેને હાનિ થાય છે.” 

“ એ વખતે શું કરવું જોઇએ ? ” 

“ દાક્તર હઘ્ય ફરીથી બરાબર કામ કરતું થાય એ માટે વિવિધ દવાઓ આપે છે. તેમ 


૩5 


* 


તવા ૧ ₹-52,:75%.%2વ 





છતાં જો હૃદયને ઘણી હાનિ થઇ હોય તો તેને બદલવાની જરૂર પડે પણ ખરી.” 

“ હૃદયને બદલી શકાય ખરું ? સુધાએ પૂઇ્યયું. 

“ હા. આ માટે બે રસ્તા છે : એક રસ્તો થોડી વાર પહેલાં જ મરણ પામેલાનું હઘ્ય 
લેવાનો છે. અને હવે વિજ્ઞાનીઓએ કૃત્રિમ હૃદય બનાવ્યું છે.” 

“ જેટલી સહેલાઇથી આપાગે મોટરના ભાગ બદલી શકીએ ઈએ તેટલી સહેલાઇથી 
જ છં સમયમાં આપણે ઇજા પામેલા હૃદયને બદલી શકીશું,” સુધા બોલી ઊઠી. 





11 


થોડા સમય પછી સુધા એની બહેનપણીઓ સાથે સંતાકૂકડી રમતી હતી. એની મા 
ફયૂઝનું સમારકામ કરતી હતી. અંશુએ દોડતાં આવીને પૂઇયું, “ સુધા, તારી મમ્મી ક્યાં 
છે ? મારે એમની સાથે વાત કરવી છે. ” 
38 


“ શું થયું છે, અંશુ ? ” સૃધાએ પૂછયું. 

અંશુ ખૂબ ગુસ્સામાં હતો અને એણે રડમસ થઈને ક્ક્ું, “ હું તને ક્હેવા માગતો 
નથી. હું તો ફક્ત આન્ટી સાથે વાત કરવા માગું છું ” 

સુષાએ અંરૂને શાંત પાડવા કોશિશ કરી, “ અચ્છા અંશુ, ગુસ્સે ના થા. હું હમણાં જ 
એને બોલાવું ઇું,” અને તે બૂમ પાડતી પાડતી ઘરમાં ગઇ, “ મમ્મી બહાર આવ. અંશુ 
તારી સાથે વાત કરવા માગે છે. તેને શું થયું છે એ તો તે મને ક્હેતો નથી ! ” એની 
મમ્મી આવી - હજી એના હાથમાં સ્ક્રૂ ડ્રાઇવર તથા ફ્યૂઝ હતાં. 

અંશુ હજી બારણા પાસે જ ઊભો હતો. એની ભ્રમર ચડેલી હતી. સુધાની માએ 
હળવે રહીને પૂઇક્યું, “ શું થયુ છે ? તું આટલો બધો ગુસ્સે કેમ છે ?” 











“ મને ઠીક નથી, આન્ટી અને હું આખું અઠવાડિયું પથારીવશ હતો તોયે તમે મારી 
ક્યારેય ખબર કાઢવા આવ્યાં નહીં ! ” 

“ અરે મારા દીકરા ! ” સુધાની માએ ક્ક્યું, “ તું બીમાર હતો એની સાચે જ મને 
ખબર નહોતી. કામને લીધે હું આખો દ્વિસ બહ હોઉ'છું. તને શું થયું હતું મને ક્હે. ” 

| અંશુએ જવાબ દીધો, “ થોડા દિવસ પહેલાં હું મારી અગાશીમાં પતંગ ચગાવતો હતો. 
શ્યામ પણ પતંગ ચગાવતો હતો. તેણે મને ટોણો માર્યો કે એનો પતંગ મારા પતંગ કરતાં 
મોટો અને વધારે સારો હતો એટલે મેં એનો પતંગ કાપી નાખ્યો. શ્યામનો પતંગ જેવો 
નીચે આવવા લાગ્યો કે મેં તેને આંચકી લેવાની કોશિશ કરી. મને ક્શી ખબર પડે એ પહેલાં 
તો હું અગાશીમાંથી નીચે પડયો. મારું માથું જમીન સાથે અથડાયું અને હું બેભાન થઈ 
ગયો. ત્યાર પછી શું થયું તેની મને ખબર નથી. મમ્મીએ મને ક્ક્ાં કે મને ધ્વાખાનામાં 
લઇ જવામાં આવ્યો હતો. મારામાંથી ઘણું લોહી વહી ગયું હતું એટલે દાક્તરે મને લોહી 
ચડાવ્યું હતું. હવે હું જ્યારે ગુસ્સે થઉં છું ત્યારે મમ્મી એ જાણવા આતુર હોય છે કે મને 
કોનું લોહી ચડાવવામાં આવ્યું હતું. " 

સુધાની મમ્મી હસી પડી, “ મારા વહાલા દીકરા, તને લોહી આપવામાં આવ્યું છે 
એટલે કંઇ તારામાં ફેરફાર નથી થઇ ગયો ! તને કોઈ સંતનું લોહી આપ્યું હોત તો તું 
એકાએક ખુશમિજાજ થઈ ગયો હોત એમ તું માને છે કે શું ! ચિંતા ન કરતો. તને સારું થશે 
ત્યારે તું ઓછો ચિડાતો હોઇશ .” 

અંશુએ સવાલ પૂઇયો , જે એને ઘણા વખતથી મૂંઝવતો હતો, “ આન્ટી, અમારા 
શિક્ષકે અમને ક્ક્યું હતું કે જ્યારે આપણને ઇજા થાય છે ત્યારે લોહી તુરત એની મેળે બંધ 
થઇ જાય છે. હું પડી ગયો ત્યારે લોહી વહેતું કેમ બંધ નહોતું થયું ? ” 

“આપણને જ્યારે ઇજા થાય છે ત્યારે લોહી વહેતું ક્વી રીતે બંધ થાય છે એ વિષે હું * 
તને ક્હું છું અને લોહી ચડાવવા માટે કેવી રીતે એને એકઠું કરીને સંધરવામાં આવે છે એ 
સમજાવું દુ. '' 

“તને ખબર છે કે લોહીને આપણા શરીરમાં કેટલે બધે લાંબે સુધી જવું પડે છે? એ 
જુદી જુદી રતવાહિનીઓમાં વિવિધ દબાણથી સતત સને જલદી વદ્યાં કરે છે. આપણને 
ઇજા થાય છે અથવા કાપો પડે છે ત્યારે લોહીને બહાર વહેવાની તક મળે છે. જો એને 


41 


અટકાવવા માટે કશું ન હોય તો શરીરનું બધું જ લોહી બહાર ધસી આવે. પણ આવું 
બનતું નથી. તેં એ જોયું હરો કે લોહી વહેતું એકાદ-બે મિનિટમાં બંધ થઈ જાય છે. 
આપણી રક્તપ્રસારણ પર્્ધતે થોડે અંશે પાણી પુરવઠા પદ્તિ જેવી છે. નળીઓ 





42 





મારફત જ પાણી આપણા ધરમાં આવે છે. નળીમાં કાણું પંડે તો તે જગ્યાએથી પાણી 
જોરથી બહાર આવવા લાગે છે. તે વખતે સુધરાઈના સત્તાવાળાઓ સમારકામ કરવા માટે 
તેમના માણસો મોક્લે છે.” 

પણ આન્ટી, કોઈ આપણને મદદ કરવા આવતું નથી, ” અંશુએ_ અધવચ્ચે ક્ક્યું, 
સમારકામ માટે કોદાળી અને પાવડા લઇને જતાં સરસ કપડાં પહેરેલા નાનકડા માણસોનું 

મ્વપ્ન તેના મનમાંથી પસાર થયું અને એ ખીખી કરતો હસી પડયો. 
“ તારુ અંશુ, એ બાબત હું સંમત થાઉં ૬ં કે આપણે આ સરખામણી ખૂબ લંબાવી 
શકીએ તેમ નથી, કેમ કે આપણં શરીર સ્વતંત્ર છે અને એના મોટા ભાગનું સમારકામ 
43 


એ પોતે જ કરી લે છે. સમારકામનો મુખ્ય આશય લોહી વહેતું અટકાવવાનો છે. આ કામ 
ખૂબ અટપટી સંખ્યાબંધ ક્યાઓ પછી થાય છે. ઇજા પામેલી રક્તવાહિનીઓ સંકોચાય 
છે અને આથી લોહીનો પ્રવાહ ઘટી જાય છે. ત્યાર પછી લોહીની પ્લેટલેટસ ઘાને પૂર્‌વા 
માટે એક્ઠી થઈ જાય છે. સાથે સાથે, ત્રીજી પ્રક્યિ ચાલતી હોય છે. આમાં દ્રાવ્ય 
ફાઇબ્રિનોજીનને અદ્રાવ્ય ફાઇબ્રિનમાં ફેરવવામાં આવે છે. રક્તરસમાંના સંખ્યાબંધ પદાર્થો 
સાથે ફાઇબ્રિનોજીન ભળે છે ત્યારે આ ફેરફાર થાય છે. એમને લોહી ગંઠાવનાર પદાથો 
ક્હે છે. નવું તૈયાર થયેલ ફાઇબ્રિન પ્લેટલેટ્સની આજુબાજુ જાળ રચે છે અને તેમને 
ભેગી કરીને પ્લેટલેટસના ડાટાને મજબૂત કરે છે.” આ તબક્કે અંશુએ પૂછ્યું, “ પણ 
આન્ટી, આપણને ઇજા થાય છે ત્યારે ક્ટલીક વખત લોહી વહેતું બંધ થતું નથી. શા માટે 
આમ થય છે'? ” 

સુધાની મમ્મીએ જવાબ દીધો, “ઘા જયારે ખૂબ ઊંડો હોય છે ત્યારે રક્તવાહિનીઓ 
દબાઇ શક્તી નથી એટલે લોહી વહેતું બંધ થતું નથી. એટલે આપણે અતવાહિનીઓ 
ઉપર બહારથી દબાણ લાવવું પડે છે. જેમ કે ઘા ઉપર જોરથી પાટો બાંધીએ ઈીએ. 
ઘણી વાર દાક્તર જ આ કામ યોગ્ય રીતે કરી શકે છે. ઘણું લોહી વહી ગયું હોય તો લોહી 
ચડાવવું જરૂરી છે- જેમ તારી બાબતમાં બન્યું તેમ અંશુ. ” 

“પણ લોહી ચડાવવું શા માટે જરૂરી છે ? ” અંશુએ પૂઇ્યું. 

“ આપણામાંથી લોહી વધુ પ્રમાણમાં વહી જાય તો પ્રાણવાયુવાળા। લાલ કોષો અને 
રક્તરસ ઘટી જાય અને આપણે નબળા અને ફ્ક્કા પડી જઇએ છીએ.” 

“ પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાણવાયુ નહીં હોવાથી નબળાઇ આવે છે....” અને ખૂબ ઓછા 
લાલ કોષોને લીધે પ્રાણવાયુની અછત ઊભી થાય છે,” સુધા વચ્ચે બોલી ઊઠી. 

“તદ્ન સાચું,,'”' એની મમ્મીએ ક્ક્રું, “શરીરના કોષો એમની શક્તિ માટે પ્રાણવાયુ 
ઉપર આધાર રાખે છે એ તો તું જાણે છે. લોહીના અપૂરતા જથ્થાને લીધે પ્રાણવાયુનો 
પુરવઠો અપૂરતો બને છે જેને લીધે પછી નબળાઈ આવે છે.” 


44 


“ આન્ટી, લોહી ચડાવ્યા વગર શરીર કામ ન કરી શકે ?“અંશુએ પૂધ્યું. 

“ એનો આધાર કેટલું લોહી વહીં ગયું છે એના ઉપર રહે છે, શરીર પોતાનાં 
પ્રવાહીઓ અને પ્રોટીન ખેંચીને લોહીનો જથ્થો જાળવી રાખવાની કોશિશ કરે છે. પણ આ. 
તો ખૂબ મર્યાધ્તિ જથ્થો હોય છે. લોહી વહી જવાની ક્િ પ્રત્યે શરીર આ રીતે તત્કાળ 
પોતાનો પ્રતિભાવ પ્રગટ કરે છે. ખરેખર નવું લોહી આવતાં તો થોડાક દિવસ લાગે,” 
સુધાની મમ્મીએ સમજ પાડી. 

“ લોહી વધારે પ્રમાણમાં વહી ગયું હોય એવા ક્સ્સિમાં લોહી ચડાવવું જરૂરી બને છે. હું 
તમને ક્હી ચૂકી છું કે લોહીનું મુખ્ય કામ પ્રાણવાયુ લઇ જવાનું છે. આ કામ ફક્ત લાલ કોષો 
કરે છે એટલું જ નહીં; રક્તરસ પાણ કરે છે. મોટા પ્રમાગમાં લોહી વહી જવાથી લાલ કોષો 
અને જછતરસ બંનેની અઇત ઊભી થાય છે એટલે લોહી ચડાવવાનો આશય લાલ કોષો 
વધારવાનો તેમ જ રક્તરસની ખોટ પૂરી કરવાનો ઇક.” 

“ લોહી ચડાવતી વખતે ખૂબ દુખતું હશે, મમ્મી? “ સુધાએ ક્હ્યું અને આશ્ચર્ય તેમ જ 
અહોભાવથી અંશુ તરફ જોયું. એ આટલો નાનો હોવા છતાં એને લોહી ચડાવાયું હતું ! 

સુધાની મમ્મીએ સ્મિત ક્યું. અને તેણે અંશુ તરફ જોયું, “ અંશુ, લોહી ચડાવતી 
વખતે દુખ્યું હતું, અમને ક્હે જોઇએ ? ” 

વીસ્ની અદાથી અંશુએ જવાબ આપ્યો, “ જરાયે નહીં હકીક્તમાં, મને કંઇ જ થયું ન હોતું.” 

“ અંશુ સાચો છે. આજે લોહી ચડાવવું ખૂબ સહેલું છે, પણ પહેલાં એવું નહોતું. 
આધુનિક તબીબીશાસ્ત્રના શરૂઆતના ધ્વિસોમાં લોહી ચડાવવાનું સહેલું નહોતું. સાચું 
પૂછો તો દાક્તરો એ પણ જાણતા નહોતા કે શરીરમાં કઈ જગ્યાએથી લોહી આપવું ! 
અધૂરામાં પૂરું કોનું લોહી આપવું તેની પણ તેમને ખબર નહોતી. 

“ વારુ વિલિયમ હાર્વે જેને વિષે હું તમને અગાઉ ક્હી ચૂકી છું તેણે સૌથી પહેલાં ક્ક્યું 


હતું કે રક્તવાહિનીઓ માટે સીધે સીધું લોહી ચડાવવું જોઇએ.” 
“ આન્ટી, પણ આમ કરવામાં કોના લોહીનો ઉપયોગ કરવો તે હાર્વે જાણતો હતો. 


45 








કંકુ 


ક?” અંશુએ સવાલ પૂછ્યો. 

“ ના. એણે આ પ્રશ્નનો વિચાર સૃધ્ધાં ક્યો નહોતો. એ દ્વિસોમાં પશુનું લોહી 
વાપરવાનો વિચાર દાક્તરોના મનમાં રમતો હતો,” સુધાની મમ્મીએ જવાબ દીધો. 

પશુનું લોહી ! બંને બાળકો ખડખડાટ હસી પડયાં. 

પશુનું લોહી શું સાચે જ વાપરી શકાય ખરું ? ” સુધાએ મલક્તાં મલક્તાં પૂછ્યું. 
એની મમ્મીએ ડોકું ધુણાવ્યું, અને જવાબ આપ્યો, “ ના ! પણ એ વખતે લોહી વિષે 
આપણને ઝાઝી જાણકારી નહોતી. વળી, પશુનું લોહી સહેલાઇથી મળતું હતું એટલેસ્તો' 
એક ફેંચ વિજ્ઞાનીએ એના ર્ઘદીઓને ધેટાના બચ્ચાનું લોહી આપવાનો પ્રયોગ ક્યોર્ર ” . 

“ ફાં થયું ? દીઓ મરી ગયા કે શું ? ” બાળકોએ શંકાથી પૂછ્યું. “ તેઓ બચી જ 
કેવી રીતે શકે ! અને આ પ્રયોગ નિષ્ફળ નીવડવાથી આ ક્ષેત્રમાંનું વધુ સંશોધન ૧૫૦ વર્ષે 
કરતાં વધારે. સમય સુધી અટકી પડયુ. ઘણાં વર્ષો પછી બીજા એક વિજ્ઞાનીએ શોધી 
કાઢયું કે લોહી ચડાવવામાં માનવ-લોહીનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તેણે લોહી ચડાવવાના 
સંખ્યાબંધ પ્રયોગ સફળતાથી પાર પાડયા.” 

“ એમ કે ! એથી તો બધી મુશ્કેલીઓ પતી ગઇ હશે ! ” સુધા બોલી ઊઠી. 

“ જરાયે નહીં. ” એની મમ્મીએ જવાબ આપ્યો.” હકીક્તમાં, આથી બીજી તદન 
નવી મુશ્કેલીઓની પરંપરા ઊભી થઇ. લોહી ચડાવ્યા પછી રઘ્દીઓ દર વખત બચી જતા 
નહોતા. ત્યાર બાદ દાક્તરોને જણાયું કે જ્યારે તેઓ લોહીનો સંગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા 
ત્યારે તે ગંઠાઈ જતું. સોડિયમ સાઈટ્રેટ નામનું રસાયણ ઉમેરવાથી લોહી ગંઠાઇ જતું * 
અસરકાજ રીતે અટકાવવી શકાય છે એવું જ્યારે માલૂમ પડયું ત્યારે આ મુશ્કેલીનો નિવેડો 
આવ્યો. તેમ છતાં પહેલી મુશ્કેલીનો લોહી ચડાવ્યા પછી પણ નિવેડો આવ્યો નહીં.” 

“ આ મુશ્કેલીનો નિવેડો કોણ લાવ્યું, આન્ટી ? ” અંશુએ પૂછ્યું.” 

“પ્રખ્યાત વિજ્ઞાની કાર્લ લાન્ડસ્ટાઇનર. તેણે શોધી કાઢયું કે બધું લોહી એકસરખું 
દેખાય છે તેમ છતાં માણસના લોહીના સામાન્ય રીતે ચાર જૂથમાં વર્ગ પાડી શકાય 
તેમ છે.” 

“ એ તેણે કેવી રીતે શોધી કાઢયું ?” સુધા વચ્ચે બોલી ઊઠી. 


47 


“લાન્ડસ્ટાઇનરને એના પ્રયોગોમાં જણાયું કે લાલ કોષોની સપાટી ઉપર કોઈ પદાર્થ છે). 
તેણે એને એન્ટિજીન નામ આપ્યું. બે જાતના એન્ટિજીન હોય છે એવું તેને માલુમ પડયું. 
એટલે ચાર જાતની શક્યતાઓ ઊભી થઈ. કાં તો એક જાતનો એન્ટિજીન હાજર હોય 
અથવા ફક્ત બીજી જાતનો અથવા બંને હાજર હોય અથવા એક પણ હાજર ન હોય. આ 





બે એન્ટિજીનને *એ' અને *બી* નામ આપવામાં આવ્યાં. 

“હવે તું મને ક્હે ક આપણી પાસે લોહીનાં ક્યાં ક્યાં જૂથો હોઇ શકે ? ” સુધાની 
મમ્મીએ પ્રશ્ન ક્યો. 

“ *એ', *બી', *એબી” અને એક એવું જૂથ જેમાં આ બેમાંથી એક પણ,ન હોય... 
ક્દાચ શુખ્ય હોય, ' સુધાએ ઉત્તર આપ્યો. 

“હા, એ સાચું છે. આપણી પાસે ચાર જૂથ હોય છે. “એ”, *બી', *એબી' અને 
જેમાં આ બેમાંથી એક પણ એન્ટિજીન ન હોય એવું એક જૂથ હોય છે. આનુ નામ શૂન્ય 
આપવામાં આવ્યું નહોતું,” એમ સુધાની મમ્મીએ પોતાની પુત્રી સામે સ્મિત કરતાં ક્ક્યું,”. 
પણ એને “ઓ” નામ આપવામાં આવ્યું હતું. લાન્ડસ્ટાઇનરે એ પણ શોધી 
કાઢેલું કે રક્તરસમાં એક પદાર્થ જણાતો હતો. તેણે એનું એન્ટિબોડી નામ આપ્યું. તેણે 
શોધી કાઢયું કે એન્ટિબોડી બે જાતનાં હતાં, એન્ટિબોડી “એ” અને એન્ટિબોડી “બી. 

“હવે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. એન્ટિજીનની માફક ફરીથી ચાર જાતની શક્યતાઓ ઊભી 
થાય તેમ છે. ફક્ત એન્ટિબોડી “એ” અથવા ફક્ત એન્ટિબોડી *બી' અથવા એ બંને 
સાથે હાજર હોય એવી શક્યતા છે. 

ઈેલ્લી શક્યતા એવી છે કે જેમાં ન તો *એ' અથવા ન તો “બી? એન્ટિબોડી હાજર હોય.” 

“ આ એતન્ટિબોડી શું કરે છે ? ” અંશુએ પૂછ્યું. 

“ એમ તો તેઓ એન્ટિજીનના દોસ્ત છે, પણ બધાને એક્બીજાની સાથે બનતું નથી. 
' હકીક્તમાં, દરેક એન્ટિબોડી ફક્ત એક ખાસ એતન્ટિજીન સાથે દોસ્તી રાખે છે. બીજાં બધાં 
એન્ટિજીનો સાથે એને દુશ્મનાવટ છે અને આથી શું થાય છે તે તુ જાણે છે ? 
એન્ટિબોડીને એન્ટિજીન સાથે દોસ્તી હોય તો રક્તરસમાંના લાલ કોષો સુખેથી જીવી શકે 
છે. જો તેને દોસ્તી ન હોય તો તે લાલ કોષોનો નાશ કરે છે.” 

“ આન્ટી ક્યા એન્ટિબોડી આપાણા ભાઇબંધો છે ? ” અંશુએ સવાલ ક્યો. 

“ હવે તમને લોહી-જુથો યાદ છે ને ? વારુ લોહીજૂથ “એ” અને એત્ટિબોડી “બી” 
ગાઢ મિત્ર છે અને લોહીજૂથ “બી” અને એન્ટિબોડી *એ' જાની દોસ્ત છે. એન્ટિબોડી 


49 


“એ ? અને “બી? બંનેની સાથે દોસ્તી ધરાવવા માટે લોહીજૂથ *ઓ'” નશીબદાર છે, પણ 
લોહીજુથ “એ 'અને *બી'”ને કોઈ કરતાં કોઈ એન્ટિબોડી દોસ્ત નથી. ” સુધાની મમ્મીએ 
સમજ પાડી. 

સુધાની મમ્મીએ આગળ ચલાવતાં ક્દ્યું, “ આપણા જન્મની સાથે જ આપણામાં આ 
કુદરતી એન્ટિજીન અને એન્ટિબોડી હોય છે. પરંતુ આ ઉપરાંત જંતુઓ દ્વારા ઉત્પન્ન 
થયેલાં બીજાં બહારનાં એન્ટિજીન આપાગા લોહીમાં દાખલ થાય છે. આમ થાય છે 
ત્યારે આપણું શરીર એન્ટિબોડી ઉત્પન્ન કરે છે, જે બહારના એન્ટિજીનનો સામનો કરી 
તેમને બિનહાનિકારક બનાવી દે છે. આથી ચેપ સામે શરીરને રક્ષણ મળે છે.” 

“કઈ ચીજ આપાગું લોહી-જૂથ નક્કી કરે છે, આન્ટી ?' અંશુએ વચ્ચે પૂઇ્યું. 

“ઓહો | આ સવાલની હું રાહ જોતી હતી એ તો સાવ લહેલું છે ,” 
સુધાની મમ્મીએ ક્હયું, મા-બાપનાં લોહીનું જૂથ સંપૂર્ણપણે આ બાબત નક્કી કરે છે. 
મા-બાપનાં લોહીનું જૂથ એક્સરખું હોય તો બાળકનું લોહીજૂથ પાગ એમના જૂથ જેવું જ 
હોય છે. મા-બાપ પૈકી એક્નું લોહીજૂથ “*ઓ' હોય તો બાળક્ના લોહીજૃથનો નિર્ણય 
બીજા જનક્ના લોહીજૂથ દ્રારા કરવામાં આવે છે. એમાંના એકનું લોહીજૂથ “*એ' અને 
બીજાનું લોહીજૂથ “બી' હોય તો બાળકનું લોહીજુથ *એબી'” હોય છે. 

આ રસપ્રદ માહિતીથી બાળકોમાં રોમાંચ પેદા થયો. એમણે એમના લોહીજૂથનું 
રહસ્ય શોધી કાઢયું હતું ! 

આ વખતે સુધાએ પૂછ્યું, “ મમ્મી, તે વિષય બદલ્યો છે. તે લોહીજૂથો વિષે વાત શરૂ 
કરી છે. લોહીજૂથોને લોહી ચડાવવા સાથે શો સંબંધ છે ? ” 

“ લોહી ચડાવવાની બાબતનો સંપૂર્ગ આધાર લોહીજૂથો ઉપર રહેલો છે. મે તમને પહેલાં 
ક્દું હતું કે નીરોગી માણસમાંથી લોહી લઈને આપવા છતાં પાગ કેટલાક ર્ઘદાઓ બચ્યા નહોતા. 
આમ થવાનું કારણ એ હતું કે લોહી આપનાર અને લેનારનું લોહી મળતું નહોતું. એક વાર 
આપાણે લોહીજૂય વિંષે જાણી લીધું એ પઈી આ પ્રશ્નનો ઉક્લ મળી ગયો છે. 

“ લોહીજૂથોને આધારે હવે લોહી ચડાવવામાં આવે છે. ઈસ્પતાલો જે જૂથનું લોહી 


50 


ચડાવવાનું છે તે જૂથ દર્દીના લોહીજૂથને મળતું આવે છે એની ખાતરી કરી લે છે. 

'નાં જૂથો મળતાં આવતાં ન હોય તો લાલ ક્ષો નાશ પામે છે અને રદ્દી મરણ પામે 
એવુ પણ બને છે.” 

“ આ ટી, આપણું લોહીજૂથ ક્યું છે એ તમે કેવી રીતે શોધી કાઢો છો ? ” અંશુએ 
પ્રશ્ન કર્યો. 

બરાબર એ જ વખતે વાતમાં ખલેલ પડી અને સુધાના કાકા અંદર આવ્યા. 

“ આ આવ્યા આપણા મિત્ર શ. આનંદ. તારો સવાલ એમને જ પૂછ.” 

બાળકો તરત જ રૈ. આનંદને વીંટળાઈ વળ્યાં અને અંશુએ એનો સવાલ ફરી વાર 
પૂછ્યો. રગે. આનદે જવાબ આપ્યો, ” અમે એક લોહીનું જૂથ બીજા લોહીના જૂથ સાથે 
મળતું આવે છે એવી અનુકૂલન પદ્ધતિથી લોહીનું જૂથ નકકી કરીએ ઇઈીએ. ઇસ્પિતાલની 
પ્રયોગશાળાઓમાં અમારી પાસે દરેક લોહીજૂથને અનુરૂપ લોહીની રસી સીરમ 


“ અંક્લ, સીરમ એટલે રું ? અંશુએ વચ્ચે પૂછયું. 

“ એક વાર આપણે લોહીમાંથી લોહીના કેષો, ફાઇબ્રિનોજીન અને ગંઠાવા માટેનો 
તત્ત્વો કાઢી લઇએ તો જે પાણી જેવું સ્વચ્છ પ્રવાહી બાકી રહે છે તેને સીરમ ક્હે છે. તમને 
એન્ટિબોડી વિષે તથા એન્ટિબોડી અને લાલ કોષો વચ્ચે થો સંબંધ છે તે વિષે માહિતી 
આપવામાં આવી છે ? રશ. આનદે પૂછયું. 

“ હા, આપવામાં આંવી છે, અંક્લ. અમને બધી ખબર છે.” બાળકોએ 
રૂઆબભેર ક્્યું.. 

“ તો પછી ચાલો હું તમને વધુ જણાવું. સીરમમાં એન્ટિબો.ડ હોય છે અને ફક્ત તેને 
અનુકૂળ થતા હોય તેવા લાલ કોષો જ એમાં ટકી શકે છે, બીજા નાશ પામે છે. હકીક્તમાં 
એ બધા ભેગા મળી જશે. તબીબી ભાષામાં આને ગઠન ક્હે છે. 

“હવે ધારી લો કે *એ' જૂથની સીરમ છે અને એમાં આપણે લોહીનું ટીપું ઉમેરીએ 
છીએ. જો એમાં ગઠ્ઠા બાઝી જાય તો તેનો અર્થ એ કે આ લોહી *એ' જૂથનું નથી. ર્જો 


51 


ગંઠાઈ ન જાય તો તે જૂથ “એ' અથવા “ઓનું છે કેમ કે લોહીજૂથ “ઓ” ચાર 
લોહીજૂથોના કોઈ પણ સીરમ સાથે ભળી જતું નથી. આ અનુકૂલન પ્રક્રિયા તરરીકે 
ઓળખાય છે.” 

અંશુ મુગ્ધ બની ગયો. 

“ અમે ઝુમખાં જોઇ શકીએ કે, અંક્લ ?” તેણે પૂછ્યું 

“ હા જરૂર. તમે જરૂર એ જોઇ શકો છો. આવતી કાલે શાળામાંથી છૂટયા પછી 
ઇસ્પિતાલમાં આવો અને તમારે માટે હું અનુકૂલનનો પ્રયોગ કરી બતાવીશ, ” એમ 
ગૈ. આનંદે વચન આપ્યું. 





[૫ 


મૅ આનંદ તેમની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તેમણે તેઓને પોતાની પાછળ પાછળ 
પ્રયોગશાળામાં આવવાનું ક્યું. 
પ્રયોગશાળાની બહાર મોટા લાલ અક્ષરોમાં લખ્યું હતું : રક્ત-પરીક્ષા કેન્દ્ર. 
53 


એવી નીચે લખ્યું હતું : લોહી આપો, જીવ બચાવો. ચ[રે બાજુની ભીતો ઉપર આવાં જ 
લખાણ હતાં. ડો. આનંદ, સફેદ ઝભ્ભો ગાઉન પહેરેલા એક માણસ પાસે ગયા. તે 
સૂક્મરદ્શક યંત્રમાંથી જોતો હતો. 

“અહીં અમે લોહી-જૂથોની પરીક્ષા કરીએ છીએ, ડં. આનંદે કહ્યું. ” આવીને 
સુક્મરર્શક યંત્રમાંથી જુઓ.. 

સુધા તરત જ દોડી ગઇ અને તેણે સૂક્મદર્શક યંત્રમાંથી ઝીણવટથી જોયું. ત્યાર પછી 
અંડુનો વારે આવ્યો. સૂક્્મદર્શક યંત્ર લોહીના ડાધની તપાસ માટે ગોઠવવામાં આવેલું. 


ણ્તુ 


“સ્લાઈડ ઉપર 'બી' લોહી જૂથની રસી લગાડેલી છે. એમાં “એ' લોહી જૂથના 
લોહીનું ટીપું ઉમેરવામાં આવ્યું છે. લોહી જૂથો એકબીજાને મળતાં આવતાં નથી એટલે 
લોહી ગંઠાઇ જાય છે.” ડીં. આનંદે સમજાવ્યું. 

આ એક વખત જોઇ લીધું એટલે રગે. આનંદે સ્લાઇડ બદલી અને તેમને ફરીથી 
સૂક્મદર્શક યંત્રમાંથી જોવા ક્યું. 





“આ કિસ્સામાં લોહી અને રસી (સીરમ) એક જ લોહીના જૂથનાં છે એટલે તે બાઝયું 
નથી. આનો અથૃ એ થયો કે લોહી જૂથ એક્બીજાને અનુકૂળ છે.” 

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું, “હવે તો તમે જાણો છો કે લોહી ચડાવવા પહેલાં રક્તદાતાનું 
લોહીજેનેઆપવાનુ છે તેના લોહીને મળતું આવે એ જરૂરી છે. લોહી જૂથ *એ' ધરાવનાર 





ર્દીને ફક્ત “એ' જૂથનું લોહી આપવામાં આવે છે. આવી રીતે “બી” જૂથનું જ લોહી “બી' 


જૂથના ર્ઘને અપાય છે....” 
“અંકલ, ર્ઘીનું લોહી “એબી” હોય તો ક્યા જૂથનું લોહી અપાય છે ?” સુધા વચ્ચે બોલી 


* *એબી' લોહી જૂથવાળો દર્દી ઘણો નશીબદાર છે. તે કોઈ પણ લોહી જૂથમાંથી લોહી 
લઇ શકે છે. બીજી રસ પડે એવી હકીક્ત એ છે કે લોહી જૂથ “ઓ' બધા ર્દીઓને આપી 
શકાય છે. એટલે તો લોહી જૂથ “ઓ' ધરાવતી વ્યક્તિ સર્વધારણ રક્તદાતા છે અને લોહી જૂથ 


*એબી' ધરાવતી વ્યક્તિ સર્વસ।રણ રક્તગ્રાહ છે.” 
5્ક 


“ પણ અંકલ, આન્ટીએ અમને કહ્યું હતું કે લોહી જૂથો ચાર જાતનાં હોય છે.” અંશુએ 
જણાવ્યું. 

“હા, એ સાચી છે. લોહી જૂથો ચાર જાતના હોય છે : “એ”, “બી”, *એબી” અને...” 

“મમ્મીએ આ બધું જ સમજાવ્યું છે.” સુધા ઉતાવળી થઈન વચ્ચે બોલી ઊઠી.” મારે એ 
જાણવું છે કે લોહીના જૂથો અલગ તારવવા માટે બીજી કોઇ રીતો છે કે ?” 

“એન્ટિજીન શું છે ? એ તો તમે જાણો છો ને ? લોહીનાં જૂથો અલગ તારવવા માટે 
*એ', “બી”, *ઓ' સિવાય બીજી ત્રીસ રીતો છે. એન્ટિજીનનાં વિવિધ જૂથો ઉર આ બધી 
રીતોનો આધાર રહેલો છે. તેમ છતાં, લોહી ચડાવવામાં આ બધી રીતોમાંથી એક જ અગત્યની 
દે.” 

“એ કઈ રીતે અંક્લ ?” અંશુએ પૂછ્યુ. 

“હું એ વિષે હમણાં જ કહું છું પહેલાં મને કહે કે આપણા દેશમાં મોટા ભાગે મળી 
આવતા વાંદરાનું નામ શું તમે જાણો છો ?” 

બાળક્ેએ નકારમાં ડોકું ધુણાવ્યું. 

“એને રહેસસ માક્ડું કહે છે. “ડી. આનદે ક્યું. 

“આ જાતના વાંદરાના લોહીમાં એક ખાસ તત્ત્વ હોય છે.' ડી. આનંદે વધુમાં કહ્યું, “આ 
તત્ત્વ આ વાંદરામાં છે એવું સૌથી પહેલું શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું એટલે એને રહેસસ 
તત્ત્વ ક્હે છે. 

“ કેટલાક લોકોના લોહીમાં આ તત્ત્વ હોય છે જ્યારે બીજામાં આ હોતું નથી. રહેસસ 
તત્ત્વ ધરાવનારા લોકો રહેસસ પોઝિટિવ કહેવાય છે. અને એ નહીં ધરાવનારા લોકો રહેસસ 
નેગેટિવ કહેવાય છે. એમ જણાવ્યું છે કે વસ્તીના આરરે પંચ્યાશી ટકા લોકો રહેસસ તત્ત્વ 
ધરાવે છે અને પંદર ટકા લોકો એ ધરાવતા નથી.” 

અત્યાર સુધી શાંત રહેલા અંશુએ પૂછ્યું, “અંક્લ, લોહી જૂથો આપણને કેવી રીત મદ કરે 
છે?” 

56 


સુધાએ આના પછી તરત બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, “ અંક્લ, બ્લડ બક શું છે છ 

જ આનેદે ક્ક્રું, “ હું અંશુના સવાલનો જવાબ પહેલાં આપીશ. મૅ તમને એના 
સ્ઞૈથી અગત્યના ઉપયોગ - લોહી ચડાવવા બાબત ક્હ્યાં છે જ. લોહી ચડાવવાની ક્યાથી 
રોજ સેક્ડે લોકોના જાન બચાવી શકાય છે. આ ઉપરાંત, લોહીજૂથોને અલગ તારવવાની 





ક્યા ઘણી રીતે ઉપયોગી નીવડી છે. આજકાલ ગુનેગારોને પકડવા પોલીસ આનો ઉપયોગ 
કરે છે. ગુનાના સ્થળે પડેલાં લોહીનાં થોડાંક ટીપો ઘણી વાર ગુનેગારને શોધી કાઢવામાં 
ઉપયોગી બને છે. 

“ બાળકો, રાજા વીરસેનની વાત તમે જાણો છો ?”* ના. અંક્લ અમને એ ક્હો !” 
બાળકો એકસાથે બોલી ઊઠયાં, “ભલે, ભલે, ડો. આનંદ બાળકોનાં મોં સામે જોઈને 
મલક્યા અને તેમણે વાત શરૂ કરી, “ ઘણાં વરસો પહેલાં એક રાજા રહેતો હતો. મૃગયા 
ખેલવા જતાં એ એક ઝ&ષિની કુટીર પાસે આવી પહોંચ્યો. સાંજ પડી ગઇ હોવાથી એણે 
ગત્રષેને પૂછ્યું કે મને અહીં રાતવાસો કરવા દેશો કે કેમ ? ત્રષ્ષેએ એને આશરો આપ્યો. 
તત્વની સ્વરૂપવાન પુત્રીએ એની સરભરા કરી. રાજા ગિની પુત્રી સાથે પ્રેમમાં 
પડયો અને આખરે એને પરણ્યો. દરબારમાં પાછા જવાનો વખત આવ્યો ત્યારે એની 
પત્નીને પાછળ 'મૂફીને જતાં એણે કહ્યું, “લે આ મારી વીંટી રાખ. હું જલદી ફરીથી 
આવીશ અને તને મારી રાણી બનાવવા માટે લઇ જઇફા.” પણ કમનસીબે, પાછા ફરતી 
વખતે, ભૂલથી એણે એક મુનિનો ગુસ્સો વહોરી લીધો. મુનિએ એને શાપ દીધો. *તું જેના 
વિચારમાં આટલો બધો ખોવાઇ ગયો છે તેને ભૂલી જઈશ.” અને આમ જ બન્યું. રાજા 
પેલી કષિ કન્યાને ભૂલી ગયો. ક્ન્યા તો એની રાહ જોતી રહી. મહિના ઉપર મહિના 
વીતવા લાગ્યા અને તેણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. શિર મટીને એ સુંદર બાળક બન્યો. 
જયારે એ દસ વર્ષનો થયો ત્યારે તેની માએ તેના પિતા વિષે વાત કરી અને તેને 
પોતાના કાયદેસરના વારસોનો હક-દાવો રજૂ કરવા માટે જવા આગ્રહ કર્યો. પણ જ્યારે આ 
બાળકે રાજય દરબારમાં જઇને રાજાને કહ્યું કે પોતે એમનો પુત્ર છે ત્યારે રાજા તાડૂકી 
ઊઠ્યો, *આ જૂઠી વાત છે !' બાળકે પોતાની વાત સાચી હોવાનો રાજાને સમજાવવા 
પ્રયત્ન ક્યો, પણ રાજાએ એની માતાને આપેલી વીંટી એણે રજૂ કરી ત્યારે જ રાજાને 
જૂની વાત યાદ આવી અને આમ આ બાબંત પતી ગઈ. 

“ પણ આજે આવો બનાવ બને તો શું થાય એ તમે જાણો છો ? શૈ. આનંદે પૂછ્યું. 

“ ના,” બાળકોએ જવાબ આપ્યો. 


58 


“ આપાગે છોકરાના લોહીને એનાં મા-બાપનાં લોહી સાથે સરખાવીએ તો પુરવાર 
થશે કે છોકરો ખરેખર રાજાનો પુત્ર હતો. હકીક્તમાં, ઇસ્પિતાલમાં તાજાં જન્મેલાં 
બાછાકોની ભૂલથી અદલા બદલી બનવાના કિસ્સાઓમાં બાળકના લોહીની એનાં 
મા-બ.પનાં લોહી સાથે સરખામણી કરવાથી સાચાં મા-બાપને ઓળખી કાઢવામાં 
આવે છે. ” 

સુધા એનો પ્રશ્ન ફરી વાર પૂછવાનું કરતી હતી ત્યાં જ ડૈ. આનદ ક્યું, “ સુધા, હું 
તારો પ્રથ્ન ભૂલી નથી ગયો. લોહીનો સંગ્રહ જ્યાં કરવામાં આવે છે તે સ્થળને બ્લડ બૈંક 
ક્હે છે. એ તો તું જાણે છે જ કે ચાલુ બૈકમાં આપણે નાણાં અને બીજી કીમતી વસ્તુઓ 
ચોરોથી સુરક્ષિત રહે એ માંટે વોલ્ટમાં રાખીએ ઈીએ. આવી રીતે, બ્લડ બૈંકમાં લોહીને 
ચોરોથી બચાવવા નહીં, પણ એને બીજી રીતે બગડે તેવા ઘટકોથી બચાવવા માટે 
રાખવામાં આવે છે.” 

“ લોહીને બ્લડ બૈંકમાં કેવી રીતે સંઘરવામાં આવે છે, અંક્લ ? ” સૂધાએ પૂછ્યું. 

“ એ તો ઘણું સહેલું છે. ખૂબ મોટા ફિજમાં એને સંઘરવામાં આવે છે. અને જેવી 
રીતે ક્્જિમાં રાખેલો ખોરાક લાંબા સમય સુધી બગડયા વિના રહે છે તેવી જ રીતે લોહી 
પણ બગડતું નથી. હકીક્તમાં, આશરે ૪? સેલ્સિયસ ઉષણતામાન જાળવી રાખવામાં 
- આવે છે. 

“ એને શરદી થતી નથી ? ” અંશુએ બાફી માર્યું. 

“ ના, એને શરદી થતી નથી.” રડ આનંદે હસીને જવાબ આપ્યો. “ ઓછું 
ઉષગતામાન લોહીને જાળવી રાખે છે. અને એ ગંઠાઈ ન જાય એ માટે એમાં સોડિયમ 
સાઈટ્રેટનામનું રસાયણ ભેળવવામાં આવે છે.” 

“ પગ આપણે બ્લડ બેંકોની શી જરૂર છે ? અંશુએ સવાલ ક્યો. 

“ વિવિધ પ્રકારનાં લોહીજૂથો હોય છે એ તો તું જાણે છે. કેટલીક વાર એવું બને કે ્ઘ્દી 
જે લોહીજુથ ધરાવતો હોય તે જ લોહીજૂથ ધરાવતો રક્તદાતા ન મળી આવે ત્યારે તમે 


59 


શું કરો ? આવી પરિસ્થતિ માટે બધાં જૂથોનું લોહી બ્લડ બૈકમાં રાખવામાં આવે છે.” રૉ. 
આનંદે ક્ક્યું, 

“ અંક્લ, રેડ ક્રોસના ડૌકટરો લોહી એક્ઠું કરવા માટે અમારી શાળામાં આવ્યા હતા, 
“પણ રક્તદાન કરવાની મોટા છોકરાઓને જ રજા અપાઇ હતી, અમને નહી,” અંશુએ 
ફરિયાદ કરી. 

“ દાક્તરોએ યોગ્ય જ ક્યું હતું, અંશુ,” મંદ સ્મિત કરી પછી શ્વાસ ખાઇ મૈ. આનદે 
ક્યું, “ તારા જેવાં બાળકોએ લોહી આપવું જોઇએ એમ અમે તેમને ક્દી ક્હેતા નથી. 
રક્તદાતા તંદુરસ્ત હોય એની દાક્તરો ખાતરી કરે છે. બીમાર લોકોને રતદાન કરવાનું 
કહેવામાં આવતું નથી. રક્તદાતાનું ચેપવાળું લોહી રક્તગ્રાહીમાં એ જ રોગ ઉત્પન્ન કરી શકે 
તેમ છે.” તેમણે ઉમેય્‌, “ કોઈ રક્ત આપે તો તેથી એને નબળાઇ આવે છે ? ” અશુએ 
પૂછ્યું. “ એનાથી જરા પણ ગભરાવાનું નથી, બિલકુલ નહીં” જી આનેદ ક્કું.“ 
એકસાથે બે પ્યાલા જેટલું જ લોહી લેવામાં આવે છે. આપાગું શરીર આ જથ્થો થોડા જ 
દિવસોમાં અને કોઈ મુરકેલી વગર પાછો મેળવી સરભર કરી લે છે. હકીક્તમાં આપે દર 
ત્રણ મહિને લોહી આપી શકીએ તેમ છીએ. એનાથી આપણને કશું જ નુક્સાન થતું 
નથી. લોહી લીધા પછી દાક્તર લોહીજૂથની ચકાસણી કરે છે અને ત્યાર બાદ એને બ્લડ 
બૈકમાં મોક્લી આપવામાં આવે છે. હજીયે એક મુશ્કેલી રહી છે,” ર. આનંદે ક્યું, 


“ એ કંઈ છે ? ” અંશુ અને સુધા બંનેએ એકસાથે પૂછ્યું. 

“ મુશ્કેલી એ છે કે બ્લડ બેંકમાં લોહી વીસ દિવસ કરતાં વધુ વખત સંઘરી શકાય તેમ 
નથી,” રડે. આનંદે સમજ પાડી. પછી તેમણે એકાએક બાળકોને પૂછ્યું, “ રક્તરસ શું 
છે એ તમે જાણો છો ? ” સુધાએ તરત જ ક્યું, અંક્લ, લોહીમાંથી બધા જ રક્ત કોષો 
લઇ લીધા પછી જે પ્રવાહી બાકી રહે છે તેને રક્તરસ ક્હે છે.” 

“ લોહી ચડાવવાનું જરૂરી હોય ત્યારે પણ રક્તરસ ચડાવવાની ક્યિ સહાયરૂપ નીવડે 


60 





છે. સંગ્રહ કરાયેલો રક્તરસ ચેપરહિત છે એ વાતની 
ડૌક્ટરો ખાતરી કરી લે છે. વીસ દ્વિસ પછી લોહી 
બિનઉપયોગી થઇ જાય છે. આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે 
એમાંથી રક્તરસ કાઢી લેવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. ક ે 
એ પછી એને સૂક્વવામાં આવે છે અને તે ખૂબ ણ. 5 
લાંબા સમય સુધી સંઘરી શકાય છે. ર. 

“ પણ આ પ્રશ્ન સંપૂર્ણપણે. ઉકેલાયો નથી, 
કારણ કે લોહી મળે તો જ રક્તરસ મળી શકે 
અને...! ” 

“ અને પૂરતી સંખ્યામાં રતદાતાઓ હોય તો જ 
રક્ત મળે,” અંશુએ વાક્ય પૂરું ક્યું. “ હું મોટો થઇશ 
ત્યારે રતદાતા બનીશ.” 

ગૈ. આનંદે આ ઉત્સાહી બાળક સામે સ્મિત કર્યું. તેમણે વધુમાં ક્યું, “ સુધાની 
મમ્મીએ ક્ક્રું જ હશે કે ખૂબ લોહી વહી ગયું હોય એવા કિસ્સાઓમાં લોહીનો જથ્થો 
પાછો અપાય તો લોહીની એ ખોટ વસમી લાગતી નથી. આ હકીક્તથી વિજ્ઞાનીઓને 
' લોહીનો જથ્થો વધારે એવા કેટલાક પદાર્થોનાં દ્રાવણો વિક્સાવવાની ચાનક ચડી. 

“ એટલે કે રક્તરસનો જથ્થો વધારે એવા પદાર્થો. આ પદાર્થોને પ્લાઝમા વોલ્યૂમ 
 એક્સપાન્ડર્સ રક્તરસ સંગ્રહ “સંવર્ધક ક્હે છે. આવા સંખ્યાબંધ પદાર્થો છે તેમ- છતાં તેમાં 


૬ડ૭ા.1૬ 7 


61 


ડેક્સટ્રાન મહત્વનો છે. ઘણી વાર ક્ટોક્ટીભરી પરિસ્થતિ પાર કરવામાં આ મહત્ત્વનો ભાગ 
ભજવે છે. 

“ દુનિયાભરમાં પ્રયોગો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તાજેતરમાં જાપાનીઓએ 
લોહીની જગ્યાએ વાપરી શકાય એવો જૃત્રેમ પદાર્થ શોધી કાઢવામાં સફળતા મેળવી છે. 
કટોક્ટીના સેંક્ડો કેસોમાં લોહીની આ અવેજીનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો 
છે. 4. આનંદે ઉમેર્યું કે “કૃત્રિમ લોહી બજારમાં છૂટથી મળતું થશે એ દ્વિસ હવે ખૂબ દૂર 
નથી, ત્યારે આપણે ઘણી જાતની બીમારીઓ ઉપર વિજય મેળવી શકીશું.” “અંક્લ, બે 
મહિના પહેલાં મને તાવ આવ્યો હતો ત્યારે દાક્તરે મારા લોહીનો નમૂનો લીધો હતો અને 
જણાવ્યું હતું કે તને મલેસ્યિ। થયો છે, ” સુધાએ ક્ક્યું. 

“ મલેર્યાનું નિદાન કરવા માટે લોહીની તપાસ કેવી રીતે મદદ કરે છે ? ” અંશુએ 
પૂછયું. * 
“ દાક્તર લોહીનો નમૂનો લઇ એને વિવિધ રીતે તપાસીને શરીરના કોઇ પણ ભાગમાં 
શી ખરાબી છે તે ક્હી શકે છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે આપણે ક્યા રોગના જંતુઓ હાજર છે 
તે સહેલાઇથી જોઈ શકીએ ઈીએ.'”' 

“ અને અંકલ, અંક્લ, ગયે વર્ષે મને તાવ આવ્યો હતો ત્યારે દાક્તરે મારું લોહી 
તપાસીને ક્્પાં હતું કે મને ટાઈફૈઇડ થયો છે,” અંશુએ ક્યું. “સાચે જ, લોહીની તપાસ 
આપણને ઘણા રોગોનું નિદાન કરવામાં મઇદ કરી શકે તેમ છે. ક્ટલાક રોગોમાં બહારના 
પદાર્થો જોઇ શકાય છે. દા.ત., રક્તકોષોમાં વિવિધ આકારના બહારના કોષો છે કે કેમ તે 
આપાગે જોઇ શકીએ ઈીએ અને આ રીતે આપણે ઘણી વાર ક્યો રોગ છે એ ક્હી 
શકીએ ઈીએ. બીજા કિસ્સાઓમાં, રક્ત કોષો ઉપર તેમની શી અસર થઇ છે તે જોઇ 
શકાય તેમ છે. હું તમને એક દાખલો આપું. ઊંટાટિયાથી પીડાતા દર્દીનું લોહી તપાસવામાં 
આવે તો તેમાં સાધારણ સ્થિતિમાં હોય તેના કરતાં આઠ ગણા સફેદ કોષો વધ્યા છે 
એમ જણાશે. “રોગોના બીજા જૂથનું નિદાન પ્રોટીન અને રક્તરસના જથ્થાજ્ઞો અંદાજ 
લગાવીને કરી શકાય છે. ” 


62 


એકાએક સુધા બોલી, “ અંક્લ, રક્તસ્રાવ (હિમોફિલિયા) શું છે ? એ ભયંકર રોગ છે 
કે શું? હમણાં મેં એક ચોપડીમાં એનો ઉલ્લેખ થયેલો જોયાનું યાદ છે.” 

“ વારુ એ તો તું જાણે છે કે જ્યારે આપણને ઇજા થાય છે ત્યારે સાધારણ રીતે 
એકાદ મિનિટમાં લોહી વહેતું બંધ થઈ જાય છે. એટલે કે જો લોહી વહેવાનું ચાલુ રહે તો 
લોહી ગંઠાવાની પ્રક્રિયામાં દેખીતી રીતે જ કંઇક ખામી હોવી જોઈએ. આ માટે ઘણાં 
કારણો હોઇ શકે. લોહી ગંઠાવાનાં તત્ત્વોની ખામી, પ્લેટ્લેટની સંખ્યામાં ઘટાડો, વિટામિન 
“કે ' અથવા વિટામિન *સી'ની અઇ્ત એ બધાં એવાં કેટલાંક કારણો છે કે જેથી લોહી 
ગંઠાવવાની કામગીરી નિષ્ફળ જાય છે. 

“લોહી ગંઠાવાનાં તત્ત્વો પૈકીનું એક જેને * તત્ત્વ આઠ ' ક્હે છે તેની અછત હોય તો 
તે વ્યક્તિને રકચાવ થાય છે. આ રોગમાં સહેજ કાપો પડે તો ક્લાકે સુધી રક્તસ્રાવ ચાલુ 
રહે છે. આ રોગે ઇતિહાસમાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવી છે એની ખબર છે ?” 

“ એ કેવી રીતે? ” બંને બાળકોએ એકસાથે પૂછ્યું. 

“ આ રોગ યુરોપના રાજવીઓનાં કુટુંબોમાં સૌથી પહેલો માલૂમ પડયો હતો. એથી 
એને રાજરોગ ક્હે છે. આની રસદાયક હકીક્ત એ છે કે ફક્ત પુરષોને જ એ થાય છે.” 
અંશુએ ક્ક્ૂઝુ “તમે અમને લોહી સાથે સંકળાયેલા ઘણા રોગો વિશે જણાવ્યું હતું, પણ 
તમે અમને મધુપ્રમેહ વિષે કશું જ કહ્યું નથી. ” 

ઈ ઇન્સ્યુલિન નામના પદાર્થની અછતથી મધુપ્રમેહ થાય છે. આ રોગમાં શરીર સાકારને 
આત્મસાત્‌ કરી શક્તું નથી. આને પરિણામે લોહીમાં રહેલા સાકરના જથ્થામાં વધારો થાય 
છે. દેખીતી રીતે જ આપણને સમજાય છે કે આ રોગનું નિદાન રક્ત-રકેરાની સપાટી 
તપાસવાથી થઈ શકે છે.” 

“ હું તમને છેલ્લે છેલ્લે થોડી માહિતી આપી દઉં. તમે તમારાં દાઘ-દાદીઓને તેમના 
ઘૂંટગ અને બીજા સાંધાઓ દુખતા હોવાની ફસ્યાદ કરતાં હોવાનું સાંભળ્યું હશે. અહીં 
પણ લોહીની તપાસ રોગના નિદાનમાં મધ્દૃપ નીવડે છે. મૂતપિંડો અથવા પિત્તારાય 


6૩ 


બરાબર કામ કરે છે કે કેપ એ લોહીની તપાસ કરવાથી નક્કી કરી શકાય છે. આ બધા 
ઉપરથી તમને એ સમજાયું હશે કે આપણું લોહી આપણા બધા વિવિધ અવયવોની કેવી 
રીતે નોંધ રાખે છે અને માત્ર આપણા લોહી ઉપરથી આપણા શરીરના અવયવો યોગ્ય 
રીતે કામ કરે છે કે કેમ તે આપણે ક્હી શકીએ છીએ. લોહી વિષે ઘણું જાણવાનું બાકી છે, 
પણ તમને જે બધું જણાવવામાં આવ્યું છે તે તમે યાદ રાખશો તો તમે વિજ્ઞાન 
સમજવામાં પ્રગતિ કરશો. 





84 '9111લ૯તં 8) ડિટા10દ ઉ ડિટા 9/01૮5, [પંલપ્ન/ »િટા॥1-5 





